Kugawanya nyama ya Udh'hiya 


Imeruhusiwa na sharia kwa mwenye kudhahi ale theluthi ya nyama yake, na akiitoa sadaka yote inafaa, 
na akila nyingi ya ile nyama pia inafaa. 

Faida 


Mwenye kutaka kudhahi, haifai akate nywele zake na kucha zake na kitu chochote mwilini mwake 
ungiapo mwezi wa Mfungotatu mapaka achinje. Hii ni kwa hadithi iliyopokewa na Ummu Salama t 
kwamba Mtume (saw) alisema: (Siku kumi zinapoingia na akataka mmoja wenu kudhahi, basi asiondowe 
chochote katika nywele zake na mwili wake) [Imepokewa na Muslim.]. 


Ama wale ambao wanafanyiwa tendo la kudhahi, kama mke na watoto, si haramukwao 
nywele au uchafu wa mwilini kama kucha. 

https://www.al-feqh.com/sw/mnyama-wa-kudhahi-kuchinja-siku-ya-idd 


& 


& 


$>■ 





